CAN-NEWYDD^ 


AM WERTHFAWROGRWYD» . 

GOLWG NATÜRIOL. 



Wy holl gyfeiHîon hawddgar, 
Eich ftafr rhowch un waith, 
[ wraiido arna’i’n traethu. 


Fydd hyny ddim yn faith; 
Adroddaf, os •ca’i genad, 

Fy mhröfiad oll yn llwyr, 
A’r modd mae ar y deillion, 
FyjUghalon glyd a’i gwyr. 

’Rwy’n cofio am fy magu, 

A dysgu’r A B C, 

’Rwy’n coíio gailu darllen 
Yn gyẁrain fel chwychwi; 
’Rwy’n ^ofio gwel’d cyfeillion, 
Rhai ft'yddlon yraa a thfaw, 
Ond nawr nis galla’l gweîêd 
A’m Jlygaid mwy na’m Haw. 

’Rwyn cofio gwel’d fy mrodyr 
Yn eglur iawn cyn hyn, 

A gweled fy chwiorydd, 

Heb orchudd arna’i ddim : 
’Rwy’n cofio, er fy ngofid, 
\Ÿynebpryd Nhad a Mam— 
Byth mwy ni chaf eu gweled 
Er íaer ddymuniad am. 

\ 


2 


^Rwy’n cofio gwel’d y ddaear, 

A’i hawddgar roddion hi; 
^Rwy’n cofio gwel’d y moroedd, 
Lle suddodd llawer llu ; 
’Rwy’n cofio gwel’d y llongau, 
A’u hwyliau’n nofio’r don, 
Byth mwy ni chaf eu gweled, 

O dyma blaned drom. 

’Rwy’n cofio gwel’d yr haulwen 
Fel pelen uwch fy mhen, 

Yn rhoddi lawr ei lewyrch 
A’i wres o entrych nen; 

A’r Ileuad a’i goleuni, 

Sy’n Ilywodraethu’r nos, 

Byth mwy ni chaf eu gweled 
A’m Ilygaid trwy fy oes. 
*’Rwy*n cofio gweled cannoedd 
O ser y nefoedd fry; 

’’Rvvy’u cofio gweled lliwiau’r 
Cymylau fel chwychwi; 
’Rwy’n cofio gwel’d y fellten 
Yn gwau trwy’r wybren faitb, 
Ond ’nawr nid wyf yn gweled, 

O dyma blaned gaeth. 

^Rwy’n clywed ac arogli, 

A hyny fel chwychwi, 

R’wy’n teimlo, pan yn effro, 
’Rhyn fyddo’n cwrdd â mi: 
Rr meddu ar synwyrau, 
(Addefaf ger eich bron,) 
Rhaid cael fy nghynnorthwyo 
Cyn teithio’r ddaear hon. 
’Does neb all gydymdeimlo 
A mi sy’o wael fy Ilun, 

Tra byddo yn feddiannol 
Ar olwg glir ei hun ; 

Ond os goleuni natur 
A yn dywyllwch du, 

Pryd hyn de’wch i amgyffred 
Mor fawr yw ’ugholled i. 


3 



"Trwy boen, pan o’wn yn fachgen, 
Yn bump-ar-hugaino’d, 

Mi gollaisdy nau lygad, 

A’m teitnlad is y rhod ; 

Er dyoddef poen a chystudd» 

O’r newydd ce’s fy ngryrn, 

Ond mwyach hyd fy meddrod, 

Ni chafîfi ganfod dira. 

Mi dreies lawer meddyg, 

Er cynnyg cael gwellhad, 
’Doedd fawr-o fodd i’m cynnal 
Dan ofal mara a nhad : 

Er treio pob rhyw ddyfais, 

Fy hanes ro’f i chwi, 

’Rwy’n gorfod byw yn mhob-man. 
Mewn ^flawn d’wyllwch du. 

^Does genyf un gynnaliaeth, 

Na gòbaith am ei chael, 

Ond byw trwy gael cynnorthwy, 
O ddwylaw’r Cymry hael, 

A’r sawl fo’ii rboddi ceiuiog 
Yn sercbog ’nawr i fi, 
Oobeithio daw bi’n ddwbl 
Heb draâferth ’nol i chwi. 

Nid oes i mi, mae’n sicr, 

Ddim fawr o gysur mwy, 
Ehaid imi dreuHo’m dyddiau,, 
Mewn eisiau fel yr wy : 

hwn ro’es fodd i weled, 

Aeth ffwrdd a’m Hygaid i— 
Cael benthyg ein golygon 
Gan Dduw a wnaethom nL 

Chwi sydd yn raeddu llygaid, 
Iweled bro a bryn, 

O prynwch, ’rwy’n ddiniwed, 

Gan un sy’ heb weledfdim .* 

Er clywed swn a siarad, 

O deimlad ’rwy’n coffhau, 

Nis gallafeich adnabod, 

Na gwybod p’odd y mae. 


4 



.Amyn«(ld rai ddymuna, 

Tra yma ar y liawr, 

"Er ’raod yn niethu gweled— 
Mae hyn yn golled fawr. 
Otid eto’hwvy’n ystyried, 

Os dyma mhlaned i, 
Mae’n rhaid ei gwasanaethu, 
Heb geisio’i chroesi hi. , 


Er chwerwed ydyw’r yrfa, 

Mi dreuiia’r bywyd hwu, 

A rayned ryw ddiwrnod 
I’r beddrnd mi a wn : 

A’r enaid byw anfarwol, 

I oesi’r bythol fyd, 

O Arglwydd rho barodrwydd 
Yn ebrwydd i tii gyd. 


Wel, ’nawr yw’r amser goreu, 
Cyu deìo Angaii glas, 

1 lefâin yn wastadol 
Am gael achubol ras, 

Fel gàlloch chwi a minnau 
Gael chwareu’r detyn aur, 
Yn mhlith y dedwydd deulu, 
Sy’u moli baban Mair. 


’Rwyf weithianyn dystewi, 

Gan wáeddi de’wch yn mla’o 
I ddangos eich tosturi 
Drvvy brynu hyn o gan. 

Pob llwyddiant a’ch dilyno, 
Tra’n rhodio is y rien, 

Hyn yw fy ngwir (Idytnuniad,' 
A’m bvvriad i, Amen. 


LEVI GIBBON, CWMFELIN. 


J. T. Jones, Argruffydd, Caerfyrddin, 




